rmm 
2. 
t) 


Ba'adi 


Nau'o'i da Siffofin Sujjadar Rafkanuwa 


Daga Cikin Littafin Ahlari 
Na Abu Yazid г 


Bin Muhammac (918AH - 983AH) 


Rubutawa: 
Aliyu Muhammad Ahmad 


©)а!!уотаһтад.Ыодзро!.сот /аНуитаһтаа €Yaliyumahmed (S))j/aliyumahmad 


\ 


f 


4 


/ 


m~ gu Е 


Few LÀ (s. 


М 
i 
b 


KABLI DA BA'ADI Aliyu Muhammad Ahmad 


KABLI DA BA'ADI 


NAU'O'I DA SIFFOFIN SUJADAR RAFKANUWA 
DAGA CIKIN LITTAFIN AHLARI 


BUGU NA FARKO 


1444AH/2022 


RUBUTAWA: 


ALIYU MUHAMMAD AHMAD 


15 Muharram, 1444AH 
30* July, 2022 


KABLI DA BA'ADI Aliyu Muhammad Ahmad 


TA'ALIKI (I) 


“Malam Aliyu, ka yi KoKarin sosai, ka fito da ma 'anonin 
gyaran sallah na Kabli da ba adi, ta inda kusan kowanne 
Dangare, daban-daban, rukuni-rukuni, an fidda 
bayaninsu a sauKake. 


Allah Ya saka da alkhairi, ya kuma sa a mizani. Amin, 


2 


summa amin.” 


Mallam Mu'az Idris Mu'az 
Shugaban Kungiyar JIBWIS ta Karamar Hukumar Hadejia, Jihar Jigawa. 
Litinin 10" Muharram, 1444AH (8* August, 2022CE) 


TA'ALIKI (II) 


“Mas alar rafkanuwa a sallah, da matakan gyara ta, abu mai 
muhimmanci ga kowanne Musulmi ya sani, domin wajibi ne 
а kan kowanne Musulmi ya san ya zai bauta Ubangiji da 
ilimi. Alhamdulillah! Wannan rubutun an yi KoKarin fitar da 
mas 'alolin a sauKaKe, dalla-dalla. 


Allah Ya sa aikin ya amfanar da al 'ummar Musulmai, Ya 
sanya shi ya zama sadaKatul-jariyya, amin” 


Muhammad Ahmad Babangida 
School of Legal, Shari'ah and Our'anic Studies, JSCILS, Ringim & 
State Secretary, Jama 'atu Nasril Islam (JNI), Jigawa State Branch. 
Laraba 3" Safar, 1444AH (31* August, 2022CE) 


KABLI DA BA'ADI Aliyu Muhammad Ahmad 
ABUBAWAN DA SUKE CIKI 


Ta'aliKi ii 


Abubawan da suke ciki iii 


Gabatarwa у 
Littafin Ahlari vi 
1. Sujjadar Rafkanuwa 1 
2. Nau'o'i sujjadar rafkanuwa 2 
3. Dalilan sujjadar rafkanuwa 2 
4. Siffofin sujjadar rafkanuwa 2 
5. Rafkanuwar da ake yi wa sujjadar Kabli 4 
6. Rafkanuwar da ake yi wa sujjadar ba'adi 5 
7. Rafkanuwar da ba a yi wa sujjadar rafkanuwa 6 
8. Rafkanuwar da ke Data raka'a a cikin sallah 8 
9. Rafkanuwar da ke Data sallah baki daya 9 
10. Rafkanuwa cikin sallah tare da liman (jam'insallah) 10 
11.Shakka cikin sallah 13 
12. Rafkanuwa a sallar nafila 14 


13.Sauran mas'alolin rafkanuwa a cikin sallah 15 


KABLI DA BA'ADI Aliyu Muhammad Ahmad 


GABATARWA 


Da sunan Allah Mai rahama, Mai jinkai. Tsira da amincin Allah su Kara 
tabbata ga Fiyayyen halitta, Annabi Muhammad ғ tare da IyalanSa, 
SahabbanSa, da wadanda suka biyo bayansu da kyautatawa har izuwa 
ranar sakamako. 


Wannan littafin KABLI DA BA'ADI, NAU'O' DA SIFFOFIN 
SUJJADAR RAFKANUWA DAGA CIKIN LITTAFIN AHLARI (na 
Imam Waliyyud-Din Abizaidin Abdirrahmani bin Saghir bin Muhammad 
Amir Al-Akhdary), a rubutu shi don cirowa da yin bayani kan muhimman 
mas'alolin da suka shafi sujjadar rafkanuwa a cikin sallah. 


Sujjadar Kabli da ba'adi suna daga cikin mas'alolin sallah masu rikitarwa 
da suke bufatar a nemi sanin su a ilmance, kamar yadda a farkon littafin 
Ahlari, Malam ya kawo wata Ka'ida ta, “wajibi ne a kan balighi ya inganta 
imaninsa, sannan ya san (ilimin) abin da zai gyara masa farillan ainahi, 
kamar sallah, tsarki da azumi...ba ya hallata (ga musulmi) ya aikata wani 
aiki, face ya san hukucin Allah a kai". 


Godiya da addu'ar fatan alheri ga duk wadanda suka taimaka wannan aikin 
ya kammala, musamman malamaina, maihaifana da abokan karatu, Allah 
Ya saka wa kowa da alheri. 


Ina fatan wannan aiki zai amfanar da Musulmai, Allah Ya karba mana 
aikin, Ya ba mu ladan inda muka yi daidai, Ya yafe mana kurakuran da 
muka yi, amin. 


Aliyu Muhammad Ahmad 
1* Muharram, 1444AH 
30^ July, 2022CE 
Telephone: +234 (0) 8039093678 / +234 (0) 7032219639 
Email: aliyumahmad@hotmail.com 


KABLI DA BA'ADI Aliyu Muhammad Ahmad 


LITTAFIN AHLARI 
Littafin Ahlari, ko Matani Alkhdari ( (У sis Je Ola 3 зла) go AS 
JW, Imam Waliyyud-Din Abizaidin Abdirrahmani bin Saghir bin 


Muhammad Amir Al-Akhdary (918AH — 983AH) ne ya rubuta 
shi. 


Littafi ne sananne a fiKhun Malikiyya! da yake bayani kan ibada. 
Littafi ne da ake fara karatun fikhu da shi don sanin hukunce- 
hukuncen ibada а matakin farko. Bayan kammala karatun А//агт, 
a mafi yawan wurare, bisa al'ada, dalibi zai dora da littafin А/- 
Ishmawi, Al-Iziyya, Risala ta ibn Abi Zaid... har zuwa Mukhtasar 
na Khalil, Mudawwamanah ta Sahnu, Shuruh na Muwatta da 
sauran manyan littattafan fikhun Malikiyya. 


An ce, Imamul Al-Akhdari ya rasu 983AH kafin ya kammala 
rubuta littafin, saboda a niyyarsa, ya so ya rubuta littafi a kan ibada 
da mu'amala baki daya, sai Allah Ya karbi rayuwarsa a daidai 
lokacin da ya zo “21 & 5:5 Aib al à Asia Gal 53 YI" na cikin 
Fasalin Rafkanuwa na littafin. 


"Рашо da ya sa ake ba wa dalibin ilimi shawarar farawa da Ahlari, 
shi ne, BAI YI WA YARA GIRMA BA, BAI KUMA YI WA 
MANYA KANKANTA BA. Littafin na Ahlari yana da bayanin 
yadda mutum ya kamata ya kasance a matsayinsa na Musulmi, ta 
fuskar mani, ibada, halayya da mu'amala. Littafin ya yi bayanin 
tsarki da sallah (ibada da ake yi yau-da-kullum), ga mas'alar 
rafknuwa (sahwu) da aka yi bayaninta dalla-dalla cikin littafin fiye 


1 Malikiyya na daya daga cikin manya mazhabobin fikhu na sunnah guda hudu: Hanafiyya, Malikiyya, 
Shafi'iyya da Hanbaliyya. 


V 


KABLI DA BA'ADI Aliyu Muhammad Ahmad 
da wasu litattafan da suke gabansa (Al-Ishmawy da Al-Iziyyah). 
A ko'ina kake, idan ka samu malamin da zai iya karantar da kai 
sosai, tare da bayani filla-filla, za ka fahimci ibadar tsarki da sallah 
sosai insha Allah. 


Saboda ci gaban zamani, akwai malaman da suka karantar da shi 
aka dora a yanar gizo (internet), ta yadda za ka iya sauke 
karatuttukan a wayarka, kana bi, ko kana saurara: 


* Dr. Jabir Maihula bit.ly/AkhadriDrJabir 

* Dr. Jamilu Zarewa bit.ly/AkhadarDrJamilu 

* Dr. Zubairu Madaki bit.ly/AkhadariDrZubairu 
* Sheikh Abubakar bit.ly/AkhadariSAbubakar 


* Sheikh Khamis Almisry bit.ly/AkhadariKhamisMisry 


Akwai kuma fassarar littafin Ahlari da Hausa a wuraren da ake 
siyar da littafai masu yawa da malamai suka yi. 


e Akwai PDF (Arabic/Larabci) bit.1y/3aKrj65 
e Akwai PDF (English) na Ibrahim Saidy  bit.1y/3Pp7dpd 
da na Muhammad Rami Nsour Al-Idrisi — bit.ly/3PGhBul 


Sannan, akwai Fassarar Ahlari na Hausa na “Android” a Google 
Playstore: 


* Maftal Amfay bit.ly/3zkKuqo 
e Abubakar S. Salihu bit.ly/3BI9CyT 


“Duk wanda Allah Ya nufe shi da alheri, sai ya sanar da shi 
addini' [Sahih Muslim, 1037]. 


vi 


KABLI DA BA'ADI Aliyu Muhammad Ahmad 
SUJJADAR RAFKANUWA 


Sujjadar rafkanuwa sujjadu ne guda biyu da ake yi a madadin 
mantuwa da aka yi a cikin sallah saboda dalilin yin Kari ko ragi. 


Matsayin sujjadar mantuwa ko rafkanuwa (sahwu) a cikin sallah 
sunnah се, saboda hadisin Ibn Mas'ud 44е 41 „2 ; Manzon Allah # 
Ya ce: “Udu 33-4488 ааа wi 13" Ma'ana "idan dayanku ya yi 
rafkanuwa a sallah, ya yi sujjadu guda biyu" (Muslim, 402). 


A cikin hadisin Dhul-Yadaini, Annabi # Ya yi sallah tare da 
sahabbai Jc à! o>, da yammaci (Azahar ko La'asar), Ya sallace ta 
da raka'a biyu, ya yi sallama. Sai wani mutumin ya tambayi 
Manzon Allah # a game da rage sallah. Sai Shugaba £ Ya tambayi 
sahabbai kan abin da Dhul-Yadhain ke magana a kai, suka amsa 
da cewa, E! AI AN RAGE SALLAH. Sai Manzon Allah € Ya yi 
kabbara ya cika raka'o'in da Ya bari, ya yi sujjada guda biyu bayan 
sallama (ba'adi), Ya sallame #.? 


А (wata) ruwayar ta Abdullahi bin Buhainatu «s 41 >, Annabi € 
Ya sallaci sa//ar Azhar tare da sahabbai „e Àj,» sai ya wuce bai 


yi tahiya ta farko ba. Bayan ya yi tahiyar Karshe, sai ya sake 
kabbara, ya yi sujjada (Kabli), ya sallame =.” 


Ibn Mas'ud 4 4 („2 ; ya ce: Manzon Allah & Ya yi sallar Azhar 
raka'a 5, sai sahabbai suka tambaye shi “shin ko an Kara sallah 
ne?" Sai ya yi sujjadu biyu (2) bayan sallah (ba'adi)'. 


2 Bukhari, hadisi na 482. 
3 Sahih Muslim, hadisi na 573. 
4 Sahih Muslim, hadisi na 572. 


KABLI DA BA'ADI Aliyu Muhammad Ahmad 
NAU'O'IN SUJADAR RAFKANUWA 


Sujjadar rafkanuwa iri biyu (2) ce, akwai 


1. Kabli: ita ce wacce ake yi kafin a yi sallama (bayan an karanta 
tahiya da salatin Annabi €), akwai kuma; 
2. Ba'adi: ita ce wacce ake yin ta bayan an yi sallamar sallah. 


DALILAN SUJJADAR RAFKANUWA 


Ana yin sujjadu guda biyu (2) Kabli ko ba'adi ne idan aka samu: 
1. Kari, ko 

2. Ragi, ko kuma 

3. Kari da Ragi a lokaci guda, ko 

4. Shakka a cikin sallah. 


SIFFOFIN SUJJADAR RAFKANUWA 
1. Wanda ya yi ragin wani aiki a cikin sallah zai yi Kabli (sujjadu 


guda biyu kafin sallama). 


2. Wanda ya yi Kari a cikin sallah, zai yi ba'adi (sujjadu guda biyu 
bayan sallama). 


3. Wanda ya yi shakka a cikin sallah, zai yi gini a kan abin da 
zuciyarsa ta kwanta a kai na Kari ko ragi (yakini). 


Akwai bayaninsu a gaba insha Allah. 


KABLI DA BA'ADI Aliyu Muhammad Ahmad 
ABIN LURA: 


Kafin mai sallah ya fahimci yadda zai gyara sallarsa da “sujudus 
sahwi” yana da kyau ya san sharuda, rukunai, farillai, sunnoni da 
mustahaban sallah, saboda: 


1. Akwai ayyukan da rage su ko Kara su yana sa a yi “sujudus 
sahwi". 

2. Cikin aiyukan da rage su ko Kara ke sa a yi “sujudus sahwi”, wasu 
ana yi musu Kabli, wasu aiyukan kuma ana yi musu ba "adi. 

. Akwai aiyukan da barin su ba ya sa a yi sujjada. 

. Akwai kuma ayyukan da sai sun kai wani adadi za a musu sujjada. 

. Akwai ayyukan da barin su (kadai) bata sallah suke baki daya. 

. Akwai ayyukan da barin su yana Data raka'a kadai, sai a zare ta, 
a jefar, a sake ta, sannan a yi sujjada. 


Nm > оо 


MISALAI: 


KABLI DA BA'ADI Aliyu Muhammad Ahmad 
RAFKANUWAR DA AKE YI WA KABLI 


1. Boye karatun sallah a idan ake bayyanawa. 
Wanda ya tuna ya Боуе karatun sallah kafin ya yi ruku'u, zai 
dawo ya sake karatun a bayyane. 


Idan iya karatun surah ne ya boye, idan ya dawo ya sake karatun 
a bayyane; babu sujjada a kansa. Idan kuma har ya Kulla raka'a 
(ya yi ruku'u) zai yi sujjada Kabli. 


Idan kuma karatun Fatiha ne ya boye a wurin bayyanawa, zai 
dawo ya sake a bayyane, sai kuma ya yi sujjada ba'adi. 


2. Wanda ya tsallake aya daya a cikin karatun Fatiha zai yi Kabli. 
Idan kuma ya wuce aya daya, sallah ta Daci. 


Idan kuma a karatun surah ne, mai sallah ya cije, zai tsallake aya 
da ya cije, ya je ta gabanta. Idan babu mai tuna masa, zai wuce ya 
yi ruku'u, babu komai a kansa. 


3. Rage sunnoni biyu zuwa sama. 


4. Ba za a yi sujjada Kabli saboda rage 'ruku'u', ko “karatun 
Fatiha’, ko 'sujjada' saboda su rukunai ne. 


Wanda ya manta karatun Fatiha, ruku'u, ko sujjada a cikin sallah, 
zai dawo ya rama su, sannan ya yi sujjada ba'adi, idan kuma ya 
kulla raka'a, raka'ar ta Baci.’ 


5. Wanda ya manta tahiyar farko, zai yi Kabli. 


5 Bayaninsu yana shafi na 5 da 8 na cikin wannan littafin. 


4 


KABLI DA BA'ADI Aliyu Muhammad Ahmad 
RAFKANUWAR DA AKE YI WA BA'ADI 


. Kara raka'a. 


Misali, wanda ya tashi Karin raka'a ta uku (3) a sallar Asubah, 
ko raka'a ta hudu (4) a sallar Magriba, ko raka'a ta biyar (5) a 
sallolin Azahar, La'asar ko Isha'i, idan ya tuna bayan ya tashi, 
zai dawo ya zauna, sai ya yi sujjadu biyu bayan sallama (ba'adi). 


. Wanda ya bayyana karatun sallah a wajen boyewa, zai yi 
sujjada ba'adi. 


. Wanda ya yi shakkar ya rage raka'a, zai zo da ita, sannan ya yi 
ba'adi. 


. Wanda ya karanta wani harafi da ba na cikin AlKur'ani ba, ko 
canja harufan Alkur'ani, zai yi sujjada ba'adi. 


. Rage rukuni. 
Misali, wanda ya manta karatun Fatiha, ko ruku'u, ko sujjada, 
zai jefar da raka'ar da ya yi mantuwa a cikinta, ya gina wata, 
sannan ya yi sujjada ba'adi. 


. Wanda ya manta sujjada ta biyu (2) a raka'ar farko, bayan ya 
tashi daga ruku'un raka'a ta biyu, sai ya tuna bai yi sujjada ta 
biyu ba a raka'a ta farko, to, zai koma ya zauna, sai ya yi 
sujjadar, sannan ya cika sallarsa, sai ya yi sujjada ba'adi (ita 
kuma waccar raka'a ta biyun an jefar da ita). 


. Wanda ya maimaita karatun Fatiha da rafkanuwa zai yi sujjada 
ba'adi. Idan kuma da ganganci ne, sallah ta Daci. 


KABLI DA BA'ADI Aliyu Muhammad Ahmad 


RAFKANUWAR DA BA А YI WA SUJUDUS SAHWI 


1. Tauye sunnah guda daya (sai an tauye fiye da daya ne ake yin 
Kabli), amma banda sunnar bayyanawa ko asirta karatu (duba 
bayani na 3 na Kasa). 


2. Wanda ya manta mustahabbi, babu sujjada a kansa. 


3. Tuna rashin bayyanawa ko asirtawa na karatun surah (ban da 
karatun Fatiha). Kafin Kulla ruku'u, idan mai sallah ya dawo, ya 
sake karatun surah a bayyane ko a boye, babu sujjada a kansa. 


Idan kuma ya wuce zuwa ruku'u, sai ya yi *Kabli? saboda boyewa 
(a inda ake bayyana karatu), ko *ba'adi" (saboda bayyana karatu a 
inda ake asirtawa). 


4. Wanda ya yunkura zai tashi a zaman sujjadar farko, sai ya dawo 
ya zauna kafin hannayensa su rabu da Kasa, babu sujjada a kansa. 


e Amma idan hannayensa sun bar kasa, zai mike ya ci gaba 
da sallah, sai ya yi sujjadar Kabli. 

e [dan kuma ya dawo, bayan ya rabu da kasa, a rafkane ko a 
sane, zai yi sujjada ba'adi. 


5. Furta zance kadan, idan ba da ganganci ba ne. 


6 Misalan Mustahabban sallah su ne: 
1. Daga hannaye yayin kabbarar harama, 
. Fadin 3l ál; X5 bayan dagowa daga ruku'u, 
. Tasbihi cikin ruku'u, 
. Damanta sallama, 
. Motsa dan yatsa (sabbaba) a tahiya... da sauransu. 


чл > UC о 


6 


KABLI DA BA'ADI Aliyu Muhammad Ahmad 
6. Nuni da hannu, ko kai, matukar jiki bai juyawa alkibla baya ba. 


7. Wanda ya yi waiwaye a sallah bisa mantuwa, babu komai a 
kansa. Idan da ganganci ne ya yi makruhi, idan kuma waiwayen 
ya sa gangar jikinsa juyawa, sallarsa ta Daci, sai ya sake ta. 


8. Gatsa, ko amai, ko ajiyar numfashi ko nishi (saboda da ciwo) na 
marar lafiya (amma ban da na ganganci ba). 


9. Yin kuka domin tsoron Allah a cikin sallah. 
10. Yin shiru (dan kadan) saboda sauraron magana. 


11. Atishawa cikin sallah. 
Kuma ba sai mutum ya yi “hamdala” bai dan yana cikin sallah, 
haka nan ba zai mayar da “Yahdikumullah' ga wanda ya ce 
masa: Yarhamukallah. Idan kuma ya fadi “Alhamdulillah” 
din, babu komai a kansa. 


12. Wanda ya yi gyangyadi (kadan) a cikin sallah babu komai a 
kansa. Amma idan ya yi nauyi, zai sake alwala, ya kuma sake 
sallah. 


13. Karin karatun surori a raka'a ta 3 ta Magriba, ko raka'a ta 3 da 
4 a Azahar, La'asar da Isha'i, ba komai a kansa. 


14. Yiwa Annabi & Salati idan ka ji an ambaci sunansa, alhalin 
kana cikin sallah. 


KABLI DA BA'ADI Aliyu Muhammad Ahmad 
RAFKANUWAR DA KE BATA RAKA'A 


1. Manta rukuni. Misali: 


* KARATUN FATIHA: 
Wanda ya manta karatun Fatiha a raka'a ta farko, har ya Kulla 
raka'a ta biyu, zai jefar da waccan raka'a ta farko, ya maye 
ta da ta biyu, ya yi sujjada ba'adi. 


< RUKUU: 
Wanda ya manta ruku'u a raka'a ta farko, har ya Kulla raka'a 
ta biyu, zai jefar da waccan raka'a ta farkon, ya maye ta da 
ta biyu, ya yi sujjada ba'adi. 


Idan kuma ya tafi sujjada, sai ya manta bai yi ruku'u ba, sai 
ya koma ya sake ruku'u ya ci gaba da sallah (amma an so ya 
maimaita karatun sallah kadan), sai kuma ya yi sujjada 
ba'adi. 


* SUJJADA: 
Wanda ya manta yin sujjada ta biyu, har ya tashi, bayan ya 
Kulla wata raka'ar (ruku'a), zai dawo ya cika ta, sai ya cika 
sauran sallar, ya yi sujjada ba'adi. 


KABLI DA BA'ADI Aliyu Muhammad Ahmad 


RAFKANUWAR DA KE BATA SALLAH BAKI DAYA 


. Manta kabbarar harama. 
Wanda ya kulla raka'a ko har ya sallame, sai ya tuna bai yi 
“kabbarar harama" ba, zai sake niyya, ya yi kabbara, ya sake 
sallah (domin babu sallah, idan babu kabbarar harama). 


. Yin amai da gangan. 


. Nishi da Karfi don isar da sako (ko da mai sallar marar lafiya 
ne). 


. Juyawa alkibla baya a cikin sallah, da gangaci, ko da lalura. 
. Bayyana tsiraici (a cikin sallah). 


. Yin Magana ko dariya da gangan (a cikin sallah). 


KABLI DA BA'ADI Aliyu Muhammad Ahmad 


RAFKANUWA CIKIN SALLAH TARE DA LIMAN 


1. Idan liman ya yi rafkanuwa a cikin sallah, ya halatta тати 
(masu bin sa sallah) su yi masa tasbihi, su ce: 
SUBHANALLAH, domin ankarar da shi. 


2. Liman yana dauke rafkanuwar тати, banda a wuraren da: 
a) Таап тати ya tauye farilla ne, ko 
b) Rafkanuwar ta samu mamu a lokacin yana masbuki (mai 
cika sallah) rafkanuwar ta same shi. 


Misali, wanda aka matse a sahu, ya kasa ruku'u, har liman ya 
dago daga ruku'un, ya tafi sujjada; tom, idan тати zai iya 
riskar liman a sujjada ta biyu (2), to sai ya y1 ruku'un, ya yi 
Kofarin ya riske shi a sujjada ta biyu. Idan kuma mamu ba zai 
iya samun liman a sujjada ta biyu ba, sai ya jefar da raka'ar, ya 
rama ta bayan liman ya sallame, kuma babu sujjada a kansa. 


Idan kuma a sujjada ne aka matse mamu, sai ya yi KoKarin yin 
sujjadar da bai yi da liman ba kafin liman ya Kulla wata raka'ar 
(ma'ana a yi ruku'u). Idan har liman ya kai ga yin ruku'u na 
wata raka'ar, nan ma тати zai jefar da raka'ar, ya rama raka'ar 
bayan liman ya sallame sallah, shi ma babu sujjada a kansa. 


3. Rafkanuwar liman na hawa kan тати, matuKar тати ya sami 
raka'a (ko da daya ce) tare da liman, koda limanin ya yi 
rafkanuwa a raka'ar da mamu bai riska ba. 

Misali, liman ya yi rafkanuwa a raka'a ta daya (1), тати kuma 
ya sami raka'a ta biyu (bayanin sujudus sahwinsa na bayani na 
4 na Kasa). 


10 


KABLI DA BA'ADI Aliyu Muhammad Ahmad 


4. Idan mamu ya samu raka'a daya cikakkakiya ko fiye da daya 
tare da liman (a sallar jam'i), zai yi sujjadar Kabli tare da liman. 


Idan kuma sujjada ba'adi ce, mamu zai yi ta ne bayan ya cika 
sallarsa. Idan kuma ya yi sujjada ba'adi (da ganganci) tare da 
liman, sallarsa ta басі. Idan kuma da mantuwa пе masbuki уа 
yi sujjada ba'adi tare da liman, zai yi sujjada ba'adi, bayan ya 
cika sallah. 


5. Idan mamu ya sami kasa da raka'a daya a tare da liman’, ba zai 
yi sujjadar Kabli ko ba'adi ba. Idan ko ya yi, to sallarsa ta Daci. 


6. Idan kana bin liman sallah, sai ka ga (liman) ya miKe daga 
raka'o'i biyu, maimakon ya yi “zaman tahiya', za ka yi masa 
“tasbihi”, idan ya rabu da kasa, sai ka tashi ka bi shi. 


7. Idan liman ya zauna a raka'a ta daya (1), misali a sallar Asubah, 
ko a raka’a ta 3, misali a sallar Azahar, La'asar Ко Isha'i, mamu 
ba zai zauna tare da shi ba (zai mike ne), ya yi masa ‘tasbihi’, 
sai limamin ya tashi a ci gaba da sallah. 


8. Таап liman ya yi sujjada daya, bai yi ta biyu ba sai ya mike 
zuwa wata raka'ar, a nan mamu ba zai tashi tare da limamin ba, 
zai yi masa ‘tasbihi’ ne. Idan limamin bai dawo ba, sai mamu 
ya tashi, ya bi shi, saboda tsoron kar limamin ya Kulla raka'a. 


7 Abin пий, wanda bai riski ruku'u ba, a raka'ar Karshe a sallar jami. 
E э: 


11 


KABLI DA BA'ADI Aliyu Muhammad Ahmad 
9. Idan liman ya yi sujjada ta uku (3), mamu zai yi masa tasbihi, 


amma ba zai bi shi ba (ma'ana, kar mamu ya yi sujjada ta 3 tare 
da shi). 


10.Idan liman ya tashi Karin raka'a ta 5 (misali, a Azahar, La'asar 
ko Isha'i, ko ya tashi Kara raka'a ta 4 a Magriba, ko ta 3 a 
Asubah), mamu ba zai bi shi ba, idan yana da yakinin Kari 
liman zai yi. Idan kuma mamu ya bi shi (bayan yana da yaKinin 
wannan raka'ar kari ce), sallarsa (mamu) ta Daci. 


11.Idan liman ya yi sallama kafin cikar sallar (misali da raka'a), 
sai ka masa tasbihi, ya dawo ku cika sallah, ku yi sujjada ba'adi. 
12.Mamu zai iya gyarawa ko tashin limansa karatu, idan ya cije. 


* Amma Wanda ya gyarawa limamin da ba nasa ba karatu, 
sallarsa (тати) ta Daci. 


13.Ba a gyarawa liman karatu sai an jira (ya yi shiru, ma'ana, yana 
bukatar a tashe shi, ko a gyara masa). 


14.Idan sujjada ba'adi ta kama masbuki? ta бапрагеп limaminsa, 
shi kuma a lokacin ciko sallah ‘Kabli? ta kama shi, sai ya yi 
sujjada Kabli ta isar masa. 


8 Wanda ya samu sallar tare da liman, amma zai yi ciko. 


12 


KABLI DA BA'ADI Aliyu Muhammad Ahmad 
SHAKKU? A CIKIN SALLAH 


1. Wanda ya yi shakka a cikar sallarsa, a kan ya yi ko bai yi wani 
aiki ba, zai yi gini a kan bin da yake da yakini a kai. 


Misali, wanda yake kokwanton ya yi raka'a biyu (2) ne, ko 
daya (1), to zai y1 gini bisa mafi Karanci (wato a kan raka'a 1), 
sai ya cika 1, sai ya yi sujjadar ba'adi. 


2. Duk wanda ya yi sallama, alhalin yana shakkar a kan cikar 
sallarsa, to sallarsa ta Daci, sai ya sake ta. 


3. Wanda ya yi shakka yin sallama a sallah, idan yana kusa 
(lokacin bai yi tsawo ba), kuma yana da alwala, sai ya yi 
sallamar. Idan kuma ya yi nisa, sallarsa ta Daci, sai ya sake 
sallah. 


4. Wanda yake yawan wasuwasi, zai zo da abin da yake shakka, 
sai ya y1 sujjada ba'adi. 


5. Wanda ya yi kokwanto a kan ba shi da tsarki ko samuwar najasa 
(misali, fitar tusa, fitsari, maziyyi, maniyyi ko wadiyyi), kuma 
ya samu tabbacin babu rashin tsarki ko samuwar najasar, babu 
komai a kansa. 


Amma idan tunaninsa kan shakkar tsarki ta yi tsayi, to sallarsa 
ta Daci. Idan ya samu tabbacin ba shi tsarki, zai yanke sallah, 
ya yi tsarki, ya sake sallah. 


? Shakku a cikin sallah shi ne kokwanto 
13 


KABLI DA BA'ADI Aliyu Muhammad Ahmad 


RAFKANUWA A SALLAR NAFILA 


Ana yin 'sujudus sahwi' a sallar nafila, kamar yadda ake yin ta a 
farilla, sai dai a rafkanuwa cikin karatun Fatiha, karatun surah, 
asirtawa, bayyanawa, Karin raka'a ko manta rukuni cikin rukunan 
sallah (sujjada ko ruku'u). 


1. Wanda ya manta karatun Fatiha (a sallar nafilah) bayan ya yi 
ruku'u, zai wuce, sai ya yi Kabli. 


2. Wanda kuma ya manta karatun surah a sallar nafila, ko 
asirtawa, ko bayyanawa, to ya wuce, babu sujjada a kansa (a 
sallar nafilah). 


3. Wanda ya mike domin raka'a ta uku (3) a cikin sallar nafila, to, 
ya dawo ya zauna, sai ya yi sujjada ba'adi. Idan kuma har ya 
kulla raka'a ta ukun (ma'ana har ya yi ruku'u), sai ya cika ta, 
ya Kara wata daya (ta zama hudu (4) kenan), sai ya yi Kabli. 


4. Wanda kuma ya manta rukuni kamar 'ruku'u' ko 'sujjada' har 
ya yi sallama (a sallar nafila), babu sujjada a kansa. 


5. Wanda yake kokwanto a cikin sallar “Shafa'i da Wuturi', 
ma'ana, yana tunanin Shafa'i yake, ko Wuturi, ko ya bar 
raka'ar a matsayin raka'a ta biyu ta Shafa'i, idan ya sallame 
(Shafa'in), sai ya yi Wuturi. 


6. Wanda ya katsar da sallar nafila da gangan, ko ya bar wani 
rukuninta da gangan, zai ya maimaita wannan sallar baki daya. 


14 


KABLI DA BA'ADI Aliyu Muhammad Ahmad 


SAURAN MAS'ALOLIN RAFKANUWA A CIKIN SALLAH 


1. 


Wanda ya manta sujjada ba'adi, zai rama ta, a duk sanda уа 
tuna, ko da bayan shekara ne. 


. Wanda ya manta Kabli (sujjada kafin a sallame sallah) har ya 


sallame, to ya yi sujjada idan ya lokacin kasance yana kusa. 
Idan lokacin ya tsawaita, ko ya fita daga masallaci, to sujjadar 
ta Daci, sallah kuma tana Daci tare bacin sujjada (ko a kan 
sunnoni uku (3) ne ko fiye da haka), sai an dawo, an sake wata 
sallar. 


. Wanda ya sallame sallarsa da mantuwa kafin ta cika, zai cika 


sauran, ya yi sujjada ba'adi. Idan kuma ya dauki lokaci mai 
tsayi, zai sake sallar gaba daya. 


. Wanda Kabli da ba'adi (rafkanuwa biyu kenan a sallah daya) 


suka hau kansa, zai yi Kabli ne kadai. Idan kuma ya manta bai 
yi ba, har ya sallame, zai yi sujjada ba'adi nan take (bayan 
sallama). 


. Wanda ya manta kabbarori (banda kabbarar harama) ko fadin 


wr Jj às guda biyu ko fiye, zai yi Kabli. 


. Makruhi ne (abin Ki) idan kana cikin sallah, wani ya Kira ka, ka 


ce masa subhanalLah, don ankarar da wanda ya Kira ka, cewa 
kana cikin sallah, amma sallarka ta yi. 


. A Malikiyya, kuskure ne a rike Alkur'ani ana dubawa idan ana 


cikin Sallah, sai dai ga wanda Suratul Fatiha (kadai) ta kakare 
wa, sai ya bude, ya duba. Saboda idan ka mance aya daya cikin 
Fatiha, babu komai, amma idan ya wuce aya daya, sallah ta 
Daci. 


15 


KABLI DA BA'ADI Aliyu Muhammad Ahmad 


8. Wanda wani abun cutarwa ya zo masa alhalin yana cikin sallah 
(kamar macij, ko kunama, ko cinnaka, ko wuta...) zai yi 
КоКагїп kare kansa, ko ya kashe abun, Баби komai a kansa. 
Amma idan motsinsa ya yi yawa, ko har ya juya wa AlKibla 
baya, sallarsa ta Daci. 


9. Wanda ya yi rafkanuwa a lokacin da yake rama wata sallah, 
daidai yake da wanda yake sallah a lokacinta. 


10.A Malikiyya, ana yin karatun tahiya bayan 'sujudus sahwi' 
ba'adi ko Kabli. 


Allah Shi ne mafi sani. 


Alhamdulillah! 


16 


KARI 


Wanda ya kara 

wani abu cikin sallah 
zai yi sujjada bayan 
sallama (BA'ADI) 


RAGI 


Wanda ya rage 

wani abu cikin sallah 
zai yi sujjada kafin 
sallama (KABALI) 


KOKWANTO | | KOKWANTO 
BAYAN SALLAH | ı A CIKIN SALLAH 
Sai an tabbatar da! | Gini a kan mafi karanci, sai 
abin da yake na yakini! 1 a cika, sai a yi sujjada BA'ADI 
RAGI»»» KABLI (sUJJADA KAFIN SALLAMA) 


KARI»»» BA'ADI (SUJJADA BAYAN SALLAH) 


Printed: 


Elite Media Nigeria 


Hadejia, Jigawa State, Nijeriya 
Telephone: +234 (0) 8128217987 


ISBN XXX XXX XXX XXX X 


